WicipediA 


Nynorsk 


Un o ddwy ffurf swyddogol yr iaith Norwyeg ysgrifenedig yw Nynorsk (yn llythrennol, "Norwyeg 
Newydd"). Bokmâl yw'r ffurf arall swyddogol. Tra bo Bokmâl yn deillio o ffurfiau Daneg a siaradwyd yn 
ninasoedd Norwy pan oedd y wlad honno yn perthyn i Ddenmarc ac yn cael ei defnyddio yn bennaf ar gyfer 
ysgrifennu safonol erbyn heddiw, mae Nynorsk yn ffurf a greuwyd yn y 19 g gan Ivar Aasen ar sylfaen 
tafodieithoedd byw gorllewin Norwy . Mae'n llawer agosach i'r iaith lafar na Bokmâl. 



Eginyn erthygl sydd uchod am Norwy . Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.or 


g/w/index.php ?title=Nynorsk&action=edit). 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Nynorsk&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Nynorsk&oldid=4227265" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 29 Rhagfyr 2017, am 11:39. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

















